Allah ne mawadaci Mai wadatarwa 
Shi ne Allah mawadaci mai wadatarwa 
“Mawadaci” 

Wadatar zati, wanda yake da wadata cikakkiya, babu wata tawaya ko aibi a cikin 
siffofinsa ta kowace irin fuska, kuma koyaushe a wadace yake, saboda wadatarsa tana 
daga siffofin zatinsa, kamar yadda ya zama mai halitta ba, mai iko, mai kyautatawa. Baya 





